SE LIN TA F 
Panalangin WA SA: Micuta, ano dee Maghapon 


LITURGY OF THE HOURS 


PANALANGIN SA UMAGA 


Ika-4 ng Pebrero, 2022 
( Ika-4 Biyernes sa Karaniwang Panahon ] 


ZEN 


€ BREVIARY 
er 


Paanyaya sa Panalangin 
Tumayo at gawin ang tanda ng krus sa mga labi 
Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. 
— At pupurihin ka ng aking bibig. 
Salmo 95 


Ang Panawagan upang papurihan ang Diyos 


Halinat purihin ang Panginoon, nasa kanya ang lahat ng ating 
kasiyahan. 


— Halinat purihin ang Panginoon, nasa kanya ang lahat ng 
ating kasiyahan. 


Tayo ay lumapit sa ‘ting Panginoon, Siya aawitan, 
Ating paputihan ang batong kublihan nati't kalakasan. 
Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, 
Siya ay Purihin ng mga awiting may tuwa at galak. 


— Halina't purihin ang Panginoon, nasa kanya ang lahat ng 
ating kasiyahan. 


Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, 

Ang dakilang Haring higit sa sinuman na binabathala. 
Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman, 
Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. 
Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. 


— Halina't purihin ang Panginoon, nasa kanya ang lahat ng 
ating kasiyahan. 


Tayo ay lumapit, sa kanya'y sumamba at magbigay-galang, 
Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati'y lumalang. 
Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, 
Mga tupa tayong inaalagaan. 


— Halina't purihin ang Panginoon, nasa kanya ang lahat ng 
ating kasiyahan. 
Ang kanyang salita ay ating pakinggan: 
“Iyang inyong puso'y huwag patigasin, 
Tulad ng ginawa ng inyong mga magulang 


Ika-4 ng Pebrero, 2022 


Nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa. 
Ako ay tinukso't doon ay sinubok ng inyong magulang, 
Bagamat nakita ang aking ginawang sila ng nakinabang. 


— Halina't purihin ang Panginoon, nasa kanya ang lahat ng 
ating kasiyahan. 


Apatnapung taon, sa inyong ninuno ako ay nagdamdam, 
Ang aking sinabi,” Sila ay suwail, walang pakundangan 
At ang mga utos ko ay sinusuway!” 

Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal, 

Sa lupang pangakong aking inilaan.” 


— Halina't purihin ang Panginoon, nasa kanya ang lahat ng 
ating kasiyahan. 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


— Halina't purihin ang Panginoon, nasa kanya ang lahat ng 
ating kasiyahan. 


Panalangin sa Umaga 


AWIT 


O D'yos ng mga bansa, at nagbigay ng buhay, 
Lahat ng kabutihan, ikaw ang pinagmulan, 
Ang pag-ibig mong wagas ay nababanaagan, 
Alitan sa bayan mo sa 'yong loob ay laban. 


Umaasa po kami na 'yong patatawarin, 

Dahil muling pinako ang Kristong maawain, 

Talos naming kulang pa pagsisikap na tupdin, 

Na mahalin ang kapwa at sarili'y limutin. 

Turuan mo po kami na kapwa'y paglingkuran, 

Ang tumulong nang tapat, nang walang hinihintay, 
Pag-isahin mo kami sa isang kapatiran, 


Na walang kanya-kanya, dahil 'sang angkan lamang. 


www.ebreviary.com 


Ng 


Umupo o tumayo 


MGA ANTIPONA AT SALMO 
Antipona 1 
Ang puso ko'y linisin, O Diyos, at ang diwa ko’y panibaguhin. 
Salmo 51 


(O Diyos, maawa ka sa akin) 


Ako’y kaawaan, O mahal kong Diyos, 
Sang-ayon sa iyong kagandahang-loob; 
Mga kasalanan ko’y iyong pawiin, 
Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin! 
Linisin mo sana ang aking karumhan 
At ipatawad mo yaring kasalanan! 


Ang pagsalansang ko ay kinikilala, 
Laging nasa isip ko at alaala. 

Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, 

At ang nagawa ko’y di mo nagustuhan; 


Kaya may matuwid ka na ako’y hatulan, 
Marapat na ako’y iyong parusahan. 
Ako’y masama na buhat nang iluwal, 
Makasalanan na nang ako'y isilang. 


Nais mo sa aki'y isang pusong tapat; 
Puspusin mo ako ng dunong mong wagas. 
Ako ay linisin, sala ko'y hugasan 

At ako'y puputi nang walang kapantay. 


Sa galak at tuwa ako ay puspusin, 

At muling babalik ang galak sa akin. 
Ang kasalanan ko'y iyo nang limutin, 
Lahat kong nagawang masama'y pawiin. 


Isang pusong tapat sa aki'y likhain, 

Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. 
Sa iyong harapa'y h'wag akong alisin, 

Ang Espiritu mo ang papaghariin. 

Ang galak na dulot ng 'yong pagliligtas, 


Ika-4 ng Pebrero, 2022 4 


Ibalik at ako ay gawin mong tapat. 
Kung magkagayon na, aking tuturuang 
Sa iyo lumapit ang makasalanan. 


Ingatan mo ako, Diyos kong Manunubos, 
Ang pagliligtas mo’y galak kong ibabantog. 
Turuan mo akong makapagsalita, 
At pupurihin ka sa gitna ng madla. 
Hindi mo na nais ang mga panghandog; 
Sa haing sinunog di ka nalulugod. 
Ang handog ko, 0 Diyos, na karapat-dapat 
Ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. 
Iyong kahabagan, 0 Diyos, ang Sion; 
Yaong Jerusalem ay muling ibangon. 
At kung magkagayon, ang handog na haing 
Dala sa dambana, torong susunugin, 
Malugod na ito’y iyong tatanggapin. 
Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 
Antipona 
Ang puso ko’y linisin, O Diyos, at ang diwa ko’y panibaguhin. 
A ntipona 2 
Magalak ka, Jerusalem, sapagkat sa pamamagitan mo’y titipunin ang 
lahat ng tao sa harap ng Panginoon. 
Awit: Tobit 13:8-11, 13-15 
(Pasasalamat sa pagkaligtas ng sambayanan) 


Bayaang ihayag ng lahat ang kadakilaan niya 
At doon sa Jerusalem, siya ay papurihan. 
Ikaw, Jerusalem, lungsod na banal ng Diyos, 


Parurusahan ka niya dahil sa kasalanan ng mamamayan mo, 
Ngunit mahahabag siya sa mga gumagawa ng tapat. 


Kayat magpasalamat kayo sa Diyos 
Sapagkat siya'y mabuti, 
Purihin ang Haring walang hanggan. 


3 www.ebreviary.com 


Muling matatayo ang iyong “Templo 

At maghahari ang galak sa kanyang bayan. 

Magniningning ang sinag mo sa buong daigdig, 

Buhat sa malayo, maraming bansa ay lalapit sa iyo. 
Jerusalem, ang iyong ilaw ay magliliwanag sa buong daigdig 
Kayat lalapit ang mga tao 

At pararangalan ang PANGINOONG ating Diyos. 

May taglay silang mga kaloob sa Hari ng kalangitan. 


Sa mga lansangan, maraming lahi ang aawit at magpupuri 
Sa habang panahon ang iyong pangalan ay mananatili. 


Magalak ka, Jerusalem, dahil sa mga taong matuwid 

Mula sa tapunan, sila’y titipuning muli 

Para purihin ang PANGINOON, ang Diyos na walang hanggan. 
Ang mga anak mong sa 'yo'y umiibig dapat na magalak, 

Magalak na sila sa iyong pag-unlad. 

Magalak din silang sa katayuan mo'y pawang nalulumbay, 


Silang nalulungkot sa iyong tinamong mga kahirapan. 


Ang kagalakan mo'y magdudulot sa kanila 
Ng tuwang walang katapusan. 


Aking pupurihin ang PANGINOON, ang dakilang Hari. 
Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 
Antipona 
Magalak ka, Jerusalem, sapagkat sa pamamagitan moy titipunin ang 
lahat ng tao sa harap ng Panginoon. 
Antipona 3 
Kayong mga taga-Sion, purihin ang inyong Diyos, na nagsugo ng 
kanyang salita upang panibaguhin ang daigdig. 
Salmo 147:12-20 
(Ang pagpapanumbalik ng Jerusalem) 


Purihin mo, Jerusalem, purihin ang PANGINOON, 
Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Sion. 


Ika-4 ng Pebrero, 2022 6 


Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat, 
Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. 
Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo, 


Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. 


Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad, 
Dumarating sa daigdig, na hindi na nagluluwat. 
Singkapal ng damit-tupa yaong yelong pumapatak, 
Para itong alikabok na sa lupa’y lumalagpak. 


Mga yelong buo-buo, sinlaki ng munting bato, 
Lumalagpak, na ang lamig di matiis kahit sino. 
Ang yelo ay natutunaw, sa isa lang niyang utos, 


Umiihip yaong hangit ang tubig ay umaagos. 
Kay Jacob n'ya ibinigay ang balita at pabilin, 


Ang tuntuni't mga aral, ibinigay sa Israel. 
Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, 


Pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


Antipona 


Kayong mga taga-Sion, purihin ang inyong Diyos, na nagsugo ng 
kanyang salita upang panibaguhin ang daigdig. 
Umupo 


PAGBASA NG SALITA NG DIYOS 
Galacia 2:16, 19-20 


Alam naming ang tao'y pinawawalang-sala dahil sa pananalig kay 
Hesukristo at hindi dahil sa mga gawa ayon sa Kautusan. Nanalig 
din kami kay Kristo Hesus upang pawalangsala ng Diyos sa 
pamamagitan ng pananalig kay Kristo, at hindi sa pamamagitan ng 
pagtupad sa Kautusan. Sapagkat ang tao'y di mapawawalang-sala 

sa pamamagitan ng pagtalima sa Kautusan. Ako'y namatay na sa 
Kautusan — sa pamamagitan na rin ng Kautusan upang mabuhay 
para sa Diyos. Namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. At kung 
ako ma'y buhay hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang 
nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako 


d www.ebreviary.com 


sa pananalig sa Anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng 
kanyang buhay para sa akin. 


TUGUNAN 


Gumawa sa akin ang Panginoong Kataas-taasan ng mga dakilang 
bagay. Tatawag ako sa kanya sa oras ng kagipitan. 


— Gumawa sa akin ang Panginoong Kataas-taasan ng mga 


dakilang bagay. Tatawag ako sa kanya sa oras ng kagipitan. 
Ipadala nawa niya ang kanyang lakas upang ako’y iligtas, 
— Tatawag ako sa kanya sa oras ng kagipitan. 
Papuri sa Ama, at sa Anak at sa Espiritu Santo. 


— Gumawa sa akin ang Panginoong Kataas-taasan ng mga 


dakilang bagay. Tatawag ako sa kanya sa oras ng kagipitan. 
Tumayo 


PAPURING AWIT NI ZACARIAS 


Antipona 


Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang- 
liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. 
Lukas 1:68-79 
Gumawa tanda ng krus 
Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel! 
Sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. 
At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang Tagapagligtas, 
Mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. 


Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta 
noong una, 

Na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway, 

At sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin. 

Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang, 
At aalalahanin ang kanyang banal na tipan. 


Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, 


Ika-4 ng Pebrero, 2022 8 


Na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, 

Upang walang takot na makasamba sa kanya, 

At maging banal at matuwid sa kanyang paningin, habang tayo'y 
nabubuhay. 


Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng Kataas-taasan, 
Sapagka't mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga 
daraanan, 

At ituro sa kanyang bayanang landas ng kaligtasan, 

Ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. 


Sapagka't lubhang mahabagin ang ating Diyos, 
Magbubukang-liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. 

Upang magbigay-liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng 
kamatayan, 

At patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 
Antipona 


Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang- 
liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. 


PANGKALAHATANG PANALANGIN 


Nagtitiwala tayo sa kalinga ng Diyos sa bawat taong kanyang 
nilalang at tinubos sa pamamagitan ng kanyang Anak. Muli tayong 
manawagan sa kanya: 


— Bigyang-kaganapan ang mabubuting gawain na sa ami'y 
iyong sinimulan, Panginoon. 
O Diyos na maawain, gabayan kami tungo sa pag-unlad sa buhay- 
espirituwal, 
punuin ang aming isipan ng katotohanan, katarungan at 
pagmamahal. 
— Bigyang-kaganapan ang mabubuting gawain na sa ami'y 
iyong sinimulan, Panginoon. 


Alang-alang sa iyong ngalan, huwag mo kaming pabayaan, 
at huwag pawalang-bisa ang iyong tipan. 


9 www.ebreviary.com 


— Bigyang-kaganapan ang mabubuting gawain na sa ami’y 
iyong sinimulan, Panginoon. 


Tanggapin mo ang aming pusong nagsisisi at mapagpakumbaba, 
at di mapapahiya ang sa iyo’y nagtitiwala. 


— Bigyang-kaganapan ang mabubuting gawain na sa ami'y 
iyong sinimulan, Panginoon. 


Hinirang mo kami bilang tagapagpahayag ni Kristo, 


tulungan mo kaming maipahayag ang kadakilaan mo. 


— Bigyang-kaganapan ang mabubuting gawain na sa ami'y 
iyong sinimulan, Panginoon. 


Ama Namin 


Ama namin, sumasalangit Ka 

Sambahin ang ngalan Mo 

Mapasaamin ang kaharian Mo 

Sundin ang loob Mo 

Dito sa lupa, para nang sa langit. 

Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw araw. 
At patawarin Mo kami sa aming mga sala, 
Para nang pagpapatawad namin 

Sa mga nagkakasala sa amin. 

At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso, 
At iadya Mo kami sa lahat ng masama. 
Sapagkat Iyo ang kaharian, at kapangyarihan, 
At ang kadakilaan, magpakailanman. 


Pangwakas na Panalangin 


Ama, 

punuin ang aming puso ng iyong pagmamahal 

sa pagdating ng umaga. 

Sa pagsasabuhay ng iyong atas, 

makamtan nawa namin ang iyong kapayapaan 

sa buhay na ito at sa darating 

na buhay na walang katapusan. 

Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo 
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. 


Ika-4 ng Pebrero, 2022 10 


— Amen. 
Paghayo 


Pagpalain nawa tayo ng panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng 
kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. 


— Amen. 


11 www.ebrevlary.com 


PANALANGIN NG MGA KRISTIYANO SA MAGHAPON 
Ang mga tekstong biblikal at mga Papuring Awit na ginamit ay halaw 
mula sa MAGANDANG BALITA BIBLIA. Karapatang-sipi @ 
1973, Philippine Bible Society, U.N. Ave., Manila. 


Ang mga titik ng mga Awit at ang mga disenyong pansining ay likha 
ni Padre Mar DJ Arenas. 


Karapatang-sipi @ 1994, LUPON REHIYONAL UKOL SA 
TAGALOG SA LITURHIYA. 


Archdiocesan Liturgical Commission, Manila 


Ika-4 ng Pebrero, 2022 





mobile prayers 


Y 


LITURGY OF THE HOURS 


REVIARY 
"> 





UNITED STATES, CANADA, INDIA, PHILIPPINES 
www.ebreviary.com 


